Y GWENITH GWYN, 


FERCH O GEFN-UDFA. 
—cO/Go— 


Myfi sydd Fachgen Ieuanc ffol, 
Yn caru'n ol fy ffansi, 
Mi yn bugeilio'r gwenith gwyn, 
Ac eraill yn ei fedi; 
O! pa'm na ddeuai ar fy ol 
Ryw ddydd ar ol eu gilydd, 
Waith 'rwy'n dy wel'd y feinir fach 
Yn lanach, lanach beunydd. 


Glanach, lanach, wyt bob dydd, 
Neu fi sy'n ffydd yn ffolach, 

Er mwyn y Gwr a wnaeth dy wedd, 
Gwna im' drugaredd bellach ; 

O cwyd dy ben, gwel acw draw, 
Rho i mi'th law Gwen dirion, 

Waith yn dy fynwes bert ei thro 
Mae allwedd clo fy nghalon. 





2 


Mi godais heddyw gyda'r wawr 
Gan frysio'n fawr fy lludded, 
Fel cawn gusanu llun dy droed 
Fu 'rhyd y coed yn cerdded: 
O cwyd fy mhen o'r galar maith, 
A serchus iaith gwarineb, 
Waeth mwy na'r byd i'r mab a'th gâr, 
Yw golwg ar dy wyneb. 


Tra fo dwr yn y mor hallt, 
A thra fo 'ngwallt yn tyfu, 
A thra fo calon yn fy mron 
Mi fydda'n ffyddlon i ti; 
O dywed imi'r gwir dan gol, 
A rho dan sel d'atebion, 
Pa un ai fi ai arall, Gwen, 
Sydd oreu gan dy galon ? 


Tydi yw'r mab a garaf mwy, 
Ti roddaist glwy'n fy nwyfron, 

A'r serch tuag attat sy'n mawrhau, 
O fewn 1 giliau'r galon ; 

Awn i Llangynwyd gyda'r dydd 
Er profi'm ffydd cadarna,' 

Cei roddi'r fodrwy'n sel o'th serch, 
I'r Ferch o Gefen-udfa. 





